Ka'idoji Masu Muhimmanci 


Ka'idar Farko : Babu makawa da fahimtar Nassoshin Nassin Shari'a Kamar yadda 
Sahabbai suka Fahimce su -Allah ya yarda da su- kuma wancan cewa su sun halar- 
ci Saukar al-Qur'ani kuma suka san dalilansa, kuma suka fahimci Manufar Annabi 
kuma suka fahimci Manufarsa kuma daga cikin wancan fahimtar Ma'ana, (Tawas- 
suli da Mutanen kirki) daga Anas -Allah ya yarda da shi- ya ce: wata rana muna 
tare Annabi yana Huduba Ranar jumu'a sai wani Mutum ya tashi sai ya ce: ya 
Manzon Allah Dabbobi sun Mutu, kuma akuyoyi sun Mutu, ka roka mana Allah 
ya shayar da mu ruwa sai ya daga Hannunsa kuma yayi Addu'a" Bukhari ne ya 
rawaito shi, saboda haka tawassulinsu ya kasance da Annabi a Rayuwarsa, 
saboda sun kasance sunayin Tawassuli da Addu'arsa amma bayan Wafatinsa 
basu kasance suna Tawassuli da shi ba kamar yadda suke yi lokacin yn raye, 
kuma su sun kasance suna yin Tawassuli da Addu'ar bayin Allah nagari amma 
rayayyu, kamar tyadda ya zo a cikin Bukhari daga Anas Bn Malik cewa Umar 
-Allah ya yarda da shi- ya kasance Idan sukai fari sai suyi Tawassuli da Abbas Bn 
Abdul mutallib don neman Ruwa sai ya ce: "Ya Ubangiji Mu mun kasance Muna 
Tawssuli da Annabinka si ka shayar da mu, kuma mu yau Muna Tawassuli gareka 
da Baffan Annabinmu ka shayar da mu, sai ya ce sai kuma ayi mana Ruwa" 
Bukhari ne ya Rawaito ai sun kasance suna neman Addu'ar Abbas a garesu 
kamar yadda suka kasance suna neman Addu'ar Annabi Kuma da ace ya halat- 
taTawassuli ne da Nagatattun Mutane bayan Mutuwarsu da Sahabbai basu tafi 
zuwa Abbas ba su bar Annabi 


Kai'da ta biyu : Babu Makawa daga a tara dalilan da suka zo a cikin Mas'alar don 
futa daga Sabani da hukunci Ingantacce kuma amman aiki da wasu dalilai da 
kuma barin wasu saboda ita Hanyar bata da kuma Masu bin rikitattun Abubuwa 
wadan da Allah yahana binsu, Allah Madaukakin ya ce: (Kuma shi ne wanda ya 
saukar da Littafin cikinsa akwai Ayoyi Masu Hukunci su ne Ummul kitab wasu 
kuma masu rikitarwa saboda wadanda akwai cutuka cikin Zukatansu sai su 
rika bin abunda ya rikitar don neman Fitina da kuma neman Tawili) 

Surat Al-Imran Aya 7 


Ka'ida ta Uku : Baki dayan Dalilan da suke kafa Dalilin da wadanda suka saba 
suke kafa dalili da shi ga wanda Akidarsa Ingantacciyao ce a cikin Mas'alar Tawas- 
suli koda i ta zamanto ingantacciya ko ba Ingantacciya Kamar fadin Allah: (Ya ku 
wadanda kuji tsoron Allah kuma ku nemi Tsanantuwa Izuwa gare shi kuma 
Jahadi a Tafarkin sa Sai ku rabauta) Surat Al-ma'ida 35 saboda wannan Dalili 
yankakke daga Bangaren tabbaci sai dai shi ba gwarigwari ba ne cikin abunda 
wadan da suka saba suka tafi akai na Tawassulai Batattu da wadanda aka hana 
kuma kadai suna nuna Tawassuli na Shari'a kamar Tawassuli da Ayyuka na gari 
Kamar yadda sahabbai -Allah ya yarda da su- suka Fassara kuma daga cikinsu 
akwai Ibn Abbas -Allah ya yarda da su- saboda hakika ya fassarata da Kusanci 
kuma Al-Majirinsa Katada ya fassara ta da kusanci Izuwa ga Allah da aiki na gari 
Kuma imma dai a bayyane amma ba ingantacce ba kamar Hadisi wanda wadan 
da suka saba suke kafa Dalili da shi kan halaccin Tawassuli da Hakkin Annabi 
-tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi- da kuma Jahinsa kuma shi ne 
"Wanda ya futa daga zuwa Sallah" sai ya ce: "Ya Ubangiji ina rokonka da Hakkin 
Masu hakkinka akanka, Ina rokonka kuma da hakkin Tafiyata wannan..." har 
zuwa karshen Hadisin Saboda wannan bai inganta ba a danganta shi zuwa 
Annabi kuma hakika Al-Nawawi da Haithami sun Raunana shi. 


OESE] 
L jäi plwg jili all naa 


We are proud to serve the Hujjaj and visitors 


iawassuli 


{Kuma ku nemi\Wasila izuwa gareshi) 


Tawassuli 


i jiWanda aka Shar'anta 
Shi ne tawassuli da wata Hanya da 
Shari'a ta yarda da su 


Kuma yana da Kamarni da yawa daga ciki abubuwan da za su zo: 


Na farko: Tawassuli da Sunayen Allah da Sifofin sa, Kamar ka ce: Ya Ubangiji kaine Mai ji 
wanda kake jin Kowane abu, kuma kaine Mai tsara wannan Halitta kuma kake gudanar da shi, 
ya Ubangiji lallai cewa kana da Sunaye kyawawa, da Sifofi Madaukaka, ina rokonka da dukkan 
sunan da yake naka ne, da ka kirawo kanka da shi, har zuwa karshe Kuma Dalilinsa shi ne fadin 
Allah Madaukakin Sarki: (Kuma ga Allah kyawawan sunaye to ku kirashi da su) 

Surat Al-aaraf Aya: 180 

Kuma daga cikin wannan Sura lallai ne ya kasance tawassulin da sunan da ya dace ne da halin 
wanda yake son Arziki kamar ya ce: ya mai azurtawa ka Azurtani, kuma wanda yake neman 
lafiya ya ce Ya mai warkarwa ka warakar da ni da mai kama da haka. 


Na biyu: Tawassuli da zuwa ga Allah da Aiki na gari: Kuma Daga cikin Dalilan hakan Labarin 
Mutanen nan Uku da Dutse ya rufe Kogonsu, dayansu yayi Tawassuli da biyayya ga biyayyarsa 
ga Mahaifansa, kuma na biyu yayi Tawassuli da barinsa Zina, kuma na Uku da Amana da juya 
Dukiyar Dan aikinsa sai Allah ya tserar da su saboda wadan nan Atyyukan kamar yadda yazo a 
Bukhari 


Na Uku: tawassuli zuwa ga Allah da Addu'ar Rayayyun bayin Allah nagari: ( Suka ce Ka nema 
mana gafarar Zunubanmu ya kai Babanmu domin munkasance Masu kuskure) Surat Yusuf 
Aya 97 ai ka Roka mana Allah ya gafarta Mana Zunuban mu Kuma daga Anas -Allah ya yarda 
da shi- cewa Umar -Allah ya yarda da shi- ya Kasance idan sukai Fari sai su roki Ruwa da Ta- 
wassuli da Abbas Bn AbdulMutallib sai ya ce: Ya Ubangiji Mu Mun Kasance Muna tawassuli 
gareka da Annabinmu sai ka Shayar da mu kuma muna Tawassuli zuwa gareka da Kawun An- 
nabinmu ka shayar da mu sai ayi Mana Ruwan" Bukhari ne ya rawaito shi 


Na Hudu: Tawassuli da bayyana Kaskantar da kai da kuma Bukatuwa: (Sai ya roki Ubangijin 
sa ya ce Lallai ni Abun Rinjaya ne ka Taimakeni) Surat Al-Kamar Aya 10 (Kuma Ayyuba lokacin 
da ya roki Ubangijinsa lallai cewa ni Cuta da Same ni kuma Kaine Maji kan Masu ji Kai) 
Surat Al-Anbiya 83 


Na Biyar: Yin Ikirari da Zunubi da kuma nuna bukata da talautuwa Izuwa Ubangiji: (Ya ce ya 
Ubangiji na Lallai ni na zalunci Kaina kayi gafara sai yayi Masa Gafara domin cewa shi Mai 
Gafara ne kuma mai jin Kai) Surat Al-kasas Aya 16 ( Sai ya shayar mu su sannan ya koma da 
baya wajen Inuwa sai ya ce ya Ubangiji Lallai ni Mabukaci ne ga Al-Khairi) Surat Alkasas :24 


Na Shida: Tawassuli da Furuci Ni'amomi: Annabi -tsira da Amincin Allah su tabbata a gare 
shi- ya ce: "Shugaban Istighfari shi ne ka ce: Ya Ubangiji kaine ubanjina babu wani Ubangiji 
face kai Kai ka halicce kuma ni bawanka ne kuma ni ina kan lokacinka da Alkawarinka gwarg- 
wadon iko ina neman tsarinka daga Sharrin Abunda na Aikata ina furuci gareka da ni'amarka 
da kai mun, kuma ina furuci da Zunubaina kuma babu mai gafarta sai kai, sai ya ce Kuma duk 
wanda ya karanta ta da Rana yana Mai sakankancewa da ita sai ya Mutu a wannan Rana 
kafin ya yi yammaci to yana cikin Yan Aljanna, kuma duk wanda ya ce da Daddare kuma kuma 
yana Mai Sakankancewa da ita sai ya Mutu kafin ya wayi gari to yana cikin Yan Aljanna" 
Bukhari ne ya Rawaito shi Mahallushahid: Ina Ikirari da Ni'amarka a gare ni 


Na Bakwai: Tawassuli da Kadaita Allah: ( Sai ya yi Addu'a a cikin Duhunni ya na Ma cewa 
Babu wani Ubangiji da ya Can canci a bauta masa da Gaskiya sai kai Tsarki ya tabbata a 
gareka Lallai ni na kasance cikin Al-zulumai) Surat Al-Anbiya Aya 87 


Shi ne Mai Addu'a ya fadi wani abu da zai 
kasan ce Dalilin Karbar Addu'ar sa 


Wanda aka hana 


Shi ne Tawassuli da wata Hanya da Shiri'a 


batayi zo da ita ba. Kuma ya Kasu biyu: 


Kaso na Farko: 
Tawassulin Shirka 


Misalinsa: Yazo Kabarin Annabi ko wani 
Waliyyi ko waninsu, sai yace: Ya Shugaba- 
na wane Ka taimakeni, Ka warkar da ni, 
ko ka yaye mun Damuwata, ko ka bi- 
yamun bashi na, ko Ka hallaka abokin 
gabana, ko kuma yayi tawassuli ta hanyar 
Yanka a gareshi ko Dawafi a gefensa ko 
mai kama da hakan. Kuma wannan shi ne 
aikin Mushirikan larabawa ne wadanda 
suka kasance suna rokon Allolinsu kuma 
suna neman kusanci Izuwa garesu da 
Nau'o'in Ibadu mu kuma suna cewa 
muna bauta musu ne kawai don neman 
kusanci zuwa ga Allah kuma suna cewa 
wadan nan sune Masu cetonmu ne a 
wajen Allah saboda basu kasance kudu- 
rce cewa ba a cikin Bautarsu cewa su ne 
suke Halitta ko kuma suke Azurtawa ba 
ko kuma suke gudanar da rayuwar su sai 
dai su suna bauta musu ne don su cecesu 
a wajen Allah kuma wannan ita Shirka 
mafi girma Allah ya tsare mu, Allah 
Madaukakin Sarki ya ce: (Ku ma wadan 
da suka riki koma bayan Allah Masoya 
bama bauta musu sai don su kusanta 
mu zuwa ga Allah Lalai Allah zai yi Huku- 
nci a tsakaninsu cikin Abunda suke 
sabani a cikinsa kuma lallai Allah baya 
shiryar Wanda ya Kasance Mai Karya 
kuma Kafiri) Surat Al-zumur Aya 3 


Na 


Kashi na biyu: 
Tawassulin Bidia ya 


Shi ne yin Bauta da abinda Annabi bai 
yi shi ba ko kuma Sahabbai Masu 
girma -Allah yarda da su, Manzon 
Allah -Tsira da Amincin Allah su 
tabbata a gare shi- ya ce: " Dukkan 
wanda ya farar da wani Al-amari Sabo 
a cikin wannan Addini namu to shi 
abun Mayar Masa ne" Bukari ne ya 
rawaito shi, Kuma abun nufi da 
Al-amarinmu: shi ne abin da Muka zo 
da shi na Sharia da Ibada Kuma Misal- 
insa: 

ko ya zo Kabari kuma yana Rokon Allah 
shi kadai yana Mai kudurcewa Addu'a 
a wajen kabarin Waliyyi yafi kusa da a 
Amsa masa ko kuma kebance wani 
wuri na Musamman ko wani Bigire na 
Musamman wanda ba'a kebance shi a 
Sharia da kuma Bauta ga Allah a cikin- 
sa, ko kuma Rokon Allah da Hakkin 
Annabi ko kuma da Hakkin Waliyyi ko 
kuma 

Jahinsa ko kuma da Al-barkarsa ko 
kuma Al-farmarsa ko da Hakkin Kaba- 
rinsa ko Hubbarinsa ko kuma Hakkin 
Masu roko da kuma Muminai da 
wanin hakan 


< 


